જાગૃત ઉજાગઃ 


સં-૨૦૮૦ | શ્રાવણ સુદ-૦4 | 


યુવાસંઘના રામસેતુ કાઉન્સિલ માં 
આવતા શ્રી દક્ષિણ ભારત રીજીયન ની 
કારોબારી સભા તા.03/08/24 અને વાર્ષિક 
સામાન્ય સભા તા.04/08/24 રામ ડિવિઝન 
માં ચેરમેન મેહુલ નાકરાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને 
સેંગોટ્ટા ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ હતી. 

પ્રારંભ સત્રમાં દક્ષિણ ભારત સનાતન 


સગોટા મા જનરલ સભા મા ઉપસ્થિત 1081 યુવાઃ 


તા.૧૦-૦૮-૨૦૨૪ | 


14 બ1100 15 (010 


શનિવાર | 50૪ ૫૫૦.:1566 


કેન્દ્રથી પધારેલ કેન્દ્રીય પી.આર.ઓ 
મહેશ પોકાર દ્વારા આગામી સમયમાં તારીખ 
21 અને 22 ઓગસ્ટના કેન્દ્રીય યુવાસંઘની 
કારોબારી સભા અને /€6) સભામાં દક્ષિણ 
ભારત રીજીયન વતી બહોળી સંખ્યામાં ભાગ 
લેવા માટે આમંત્રણ પાઠવેલ હતું. 

સેન્ટ્રલ પ્રવકતા મહેશ પોકાર મદુરાઇ 


સ્થાનેક સમાજના અગ્રણ 


3108.:*91 7801877774, :91 7718977774 | શા(52॥શાલ 10001011: ઞેછુણાશા.0॥1, 


પૂર્ણ પ્રોટોકોલ અને ડેકોરમ સાથેની દક્ષિણ ભારત રીજીયન ની જનરલ સભા 


11010101278 


(મંડળને થોડી ચકાસણી કરવી. શિવગણ 
[|વાસાણી એ જણાવેલ કે જનરલ સભાનો 
ટાઈમ લિમિટ વધારવી જોઈએ અને આજનો 
દયુવા કેવો હોવો જોઈએ સૌ રીતે સક્ષમ અને. 
આધ્યાત્મિકતા વધારવી જોઈએ રમતગમત. 
[શિબિર એ પ્રવૃત્તિ સારી ચાલી રહી છે અને. 
બધા યુવા મંડળોમાં હેલ્થ આવેરનેસ પ્રોગ્રામ 
રાખવા જોઈએ. 


સમાજના પ્રમુખશ્રી ખીમજીભાઇ ભાવાણી, 
દ.ભા.સનાતન સમાજના ઉપપ્રમુખશ્રી 
નરસિંહભાઈ જબુવાણી, સેંગોટ્ટા ઝોન પ્રમુખશ્રી 
રણછોડભાઈ મૈયાત, સેંગોટ્ટા સમાજ મંત્રી, 
કિર્તીભાઈ પોકાર, કેન્દ્રીય યુવાસંઘ માં ફરજ 
અદા કરતા મદુરાઇનાં સેન્ટ્રલ પી.આર.ઓ. 
મહેશ પોકાર તેમજ રીજીયનના હોદ્દદારના 
વરદ હસ્તે વાંચન કાજે પુસ્તક મેળાને સહુ માટે 
ખુલ્લો મુકવામાં આવેલ.. ત્યારબાદ સ્થાનિક 
સેંગોટ્ટા સમાજની દીકરીઓ દ્વારા સનાતનની 
તિલક અને સ્વાગત નૃત્યની રજૂઆત બાદ 
દક્ષિણ ભારત સનાતન સમાજના હોદ્દેદારો, 
મહિલા સંઘના હોદ્દેદારો, તેમજ રીજીયન 


દ્વારા યુવા કોનકલેવ આપણા યુવાનોના 
ભવિષ્યમાં વિકાસ નો વિસ્તૃત અનંત આકાર 
આપવા અને તેમના સર્વાગી વિકાસને પ્રતિબિંબ 
કરવા માટે સમર્પિત આ ઇવેન્ટ ની વિસ્તૃતમાં 
જાણકારી આપવામાં આવેલ હતી. 

યુવાસંઘની કાર્યશૈલી જેના આધારિત 
છે એ 13 થીમો નો અહેવાલ થીમ લીડરો અને 
મિશન ચેરમેન અશોક કાલરીયા દ્વારા થીમ 
કન્વીનર પાસેથી લેવામાં આવેલ. 

દ.ભા.રીજીયનના ચાર ડિવિઝનના 
અને 20 યુવા મંડળોના રાષ્ટ્ર અને સમાજને 
અનુલક્ષીમાં થથઘેલ ગતિવિધિઓના અહેવાલો. 
ડિવિઝનલ અને યુવા મંડળોના પ્રમુખ /મંત્રીશ્રી 

યુક્ત પણે ર જુ કરાવામાં આવેલ. 


રીજીયન ચેરમેન મેહુલ નાકરાણી 
દ્વારા જણાવાયું કે જનરલ સભામાં સૌ મોટી, 
સંખ્યામાં પધારેલ તેના માટે આભાર વ્યક્ત 
કરેલ, સૌ વડીલોએ હાજરી આપી શોભા 
વધારી તે બદલ અભિનંદન. વિદ્યાર્થી 
ભાઈબહેનોને પણ રીજીયન વતી અભિનંદન 
વ્યક્ત કર્યો સૌ કાર્યકર્તાઓએ આગામી 
સમયમાં થવા જઈ રહેલ બે પ્રોગ્રામને સહમતી 


વંદનાબેન રૂડાણી 


ન્ટ્રલ યુવાસંઘ મેમ્બર છે સાથે કો-ઓપ્ટ મેમ્બર છે સાથેરીજીયન સેક્રેટરી 

દીપાબેન પોકાર અને વિવિધ સમિતિના લીડર, હવે મહિલા શકિતઓની વ્યાપક અસર થવા 

જઈ રહી છે અને આ ઉત્તમ પરિણામ માટેની નિશાની છે. જરૂર હવે રીજીયન મોટા પદ પર 
પણ આવનાર સમયે મહિલા શકિત પોતાની વ્યક્તિગત કૌશલ્ય ને પ્રસ્‍તુત જરૂર કરશે 


હોદેદારોના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં 


ર મુક્ત મંતવ્યો 

લક્ષ્મીબેન પોકાર ચેન્નઈઃ જુલાઈ મહિનાના 01 
થી 08 તારીખ વન મહોત્સવ તરીકે ઉજવવું, 
જોઈએ રીજીયન માં એક જૂથે વૃક્ષારોપણ કરવું, 
જોઈએ એવું જણાવેલ 
ભદ્રેશભાઈ કાલરીયા ચેન્નઈઃ ભવિષ્યમાં 
આવતી નવી પેઢીને ગુજરાતી જ્ઞાન જરૂરી છે 
બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રમાં ગુજરાતી ક્લાસ જરૂર થી. 
સખવા તે બહુ જરૂરી છે એવું ભલામણ કરેલ. 
યુવાસંઘ સિનિયર અમરતભાઈ ભાવાણી 
ચેન્નઈ : યુવક મંડળના ઉદ્દેશ્યો યુવાનોને ખ્યાલ, 
હોવા જોઈએ આજનો. યુવાન ડિસીઝન મેકર 
સાથે સાથે પ્રગતિશીલ સમાજના વિચારોને 
સમર્પિત હોવો જોઈએ એમ જણાવેલ 
ઝર 107 કમલેશ જાદવાણી કોઇમ્બતુર : 
વડીલો પાસેથી પ્રેરણા લેવી વડીલોની દુરદષ્ટિ 


અનોખુ અને અવિરત કાર્ય દક્ષિણ ભારત યુવાસંઘ ટીમ દ્વારા પુસ્તક નો સ્ટોક આવી જનરલ સભાઓ; આગળ ધપાવા માટે યુવાનોએ પ્રેરિત કરેલ 
વેળા પ્રદર્શન માં મૂકી વાંચકને જરૂરી વાનગી આપવાનો આં પ્રયાસ માટે ઝોન પ્રમુખશ્રી ખીમજીભાઈ 
અને અગ્રણીઓ તેનો લાભ પણ લીધો 


યુવાનોએ હંમેશા સમાજને સમર્પિત કાર્યો કરવા 


આવેલ અને સામુહિક લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાનની આરતી બાદ સેંગોટ્ટા યુવા મંડળના 
નરેશ છાભૈયા દ્વારા સુકાનીઓને મંચસ્થ 
કરાવ્યા. 

આગળનું સંચાલનના ચીફ સેક્રેટરી 
જગદીશ દિવાણી એ સંભાળેલ તેઓ દ્વારા 
ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, નારી શક્તિ મહેમાનો. 
અને યુવાધનનું શાબ્દિક સ્વાગત બાદ દક્ષિણ 
ભારત સમાજના દિવગંત પામેલ દિવ્ય 
આત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવેલ. ત્યારબાદ ગત. 
407 ની મીનટ્સ બુકનું વાંચન સેક્રેટરી 
દીપાબેન પોકાર અને હિસાબોની રજૂઆત. 
ટ્રેઝરર કમલેશ જાદવાણી અને આવેલ તેમજ 
લખેલપત્રોનું વાંચન મંત્રી પરેશ રામાણી દ્વારા 
કરવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ કારોબારી સભામાં લેવાયેલ 
અગત્યના નિર્ણયોની બહાલી પી.આર.ઓ. 
ભરતપાચાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ . 


શ્રી ઉમિયા પાટીદાર સમાજ ધારવાડ 
હર્ણાટક) ખાતે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ રીસોર્ટ મધ્યે. 
ઈષ્ટદેવ શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન તેમજ 
કુળદેવી શ્રીઉમિયા માતાજીના નૂતન મંદિરના 
નવ નિર્માણ અંતર્ગત ભૂમિપૂજન નો કાર્યક્રમ તા 
:-૦૮-૦૮-૨૪ ગુરુવારના શુભદિને સવારે ૮- 
૩૦ કલાકે શ્રી સોમદેવ મહારાજના વરદ હસ્તે. 
વિધિવત કરવામાં આવેલ. 


શિક્ષણ અને પ્રતિભા શોધ સમિતિએ 
સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ દ્વારા રીજીયન ના તેજસ્વી 
તારલાઓ 1001 અને 12૫0 માં 85% થી ઉપર 
તેમજ વિશેષ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓનું 
રત્ન સન્માન કરવામાં આવેલ. 
વડીલોના આશીર્વચન : 
ખીમજીભાઈ ભાવાણી 
દક્ષિણ ભારત રીજીયન ના યુવાનો. 
પ્રગતિશીલ અને સારા વિચારોનું ઘડતરનું 
ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. યુવા મંડળ ભવિષ્યમાં 
વડીલો ના સલાહ સૂચન સાથે આગળ વધશે. 
એવી આશા. નરસિંહભાઈ જબુવાણી દ્વારા 
દક્ષિણ ભારત યુવા મંડળ સારા રસ્તે ચાલે છે 
અને વ્યસન મુક્ત, આધ્યાત્મિક અને ભક્તિમય. 
રહેએવા આશીર્વાદ આપેલ. 
કીર્તીભાઇ પોકાર સરસ્વતી પુરસ્કાર 
માટે ફેમિલી આઈ.ડી. જરૂરી છે એ સૌને ધ્યાન 
રાખવું અને કેન્સર વેક્સિન બાબતમાં યુવા. 


120 રવજીભાઈ ભાદાણી, મહિલા મંડળ 
પ્રમુખ શ્રીમતી શાંતાબેન દિવાણી, મહામંત્રી 
પ્રવિણાબેન રંગાણી, ઉમિયા યુવક મંડળ 
પ્રમુખશ્રી, 0161' રીજીયન મિશન ચેરમેન 
કિર્તિકુમાર ચૌહાણ તેમજ ત્રણે પાંખના 
કારોબારી સભ્યો ઉપસ્થિત રહેલ જેમાં 
ભૂમિપૂજન પૂજા યજમાનશ્રી અખૈઈભાઈ 
શીવજીભાઈ ભાદાણી પરિવાર દ્વારા કરવામાં 
આવેલ. 

શ્રીઉમિયાપાટીદાર સમાજ-ધારવાડ કર્ણાટક. 
પ્રમુખશ્રી રામજીભાઈ દિવાણી. 

મહામંત્રી પુરૃષોત્તમભાઈ ભાદાણી. 


જીગૂત ઉજાગર 


ભૂમિપૂજન અંતર્ગત 


દિવાણી, ઉપપ્રમુખશ્રી તુલસીભાઈ ચૌહાણ, 


મહામંત્રી પુરુષોત્તમભાઈ ભાદાણી, ખજાનચી ક 


મનજીભાઈ સાંખલા, ઉતર કર્ણાટક સમાજના 


શ્રીઉમિયા॥ 
પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રી રામજીભાઈ | 


સિકંદરાબાદ સમાજના મુસાપેટ 
કુકટપલ્લી વિભાગના તેમજ સુરાણી 
એજન્સીસ, કુકટપલ્લી (કચ્છમાં આણંદસર 
(વિથોણ) વાળા દેવમણીબેન પુંજાલાલ રામજી 
સુરાણી (દાદા - દાદી) નો પૌત્ર અને કમળાબેન 
જસવંત સુરાણી ના સુપુત્ર ચિ. આશિષ સુરાણી 
80, ફાઈનલમાં 87.6 % થી ઉત્તીર્ણ થઈ 
માતા- પિતા સાથે સુરાણી પરિવાર તેમજ શ્રી 
સમાજનું ગૌરવ જરૂર તેમના અભ્યાસની રુચિ 
થકી આવનાર સમયમાં લાભ મળશેતેમના. 
ઉત્તમ પરિણામ બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. 
ટીમ પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ, સનાતન ધર્મ 
પત્રિકાના મુખ્ય સંયોજક જશવંતભાઈ 
સુરાણીના ના સુપુત્ર આશિષ સુરાણીને વિશેષ 
ગૌરવવંતી સિદ્ધિ મેળવવા બદલ અભિનંદન 
સાથે ઉજવળ ભવિષ્યની શુભકામનાઓ પાઠવે. 


હય પોકાર - [18/ થયા 
સી 


વ યા સ... તિ 
ચિ. જય પોકાર, ચિપલુણ 
ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ (108/) 7.35- ૯૦૦૭. 
કચ્છમાં ગામ ધાવડા, હાલે ચિપલુણ 
નિવાસી રેખાબેન વિઠ્લભાઈ પોકારના સુપુત્ર 
કું.જય અત્રેની એમ.આય.ટી. વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી 
(1011 1/૦%વ ઇત્તાઝયતયાં)) ના માસ્ટર ઓફ 
બિઝનેસ એડિમનિસ્ટ્રેશન (0.8.6) અંતર્ગત 
ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ ની પરીક્ષામાં 7.36 - 
€૦૦૭. ગુણ મેળવી માતા-પિતા સાથે પરિવાર 
તેમજ શ્રી સમાજનું નામ રોશન કરેલ છે. 
હાલમાં તેઓ ડેનમાર્ક ની પ્રખ્યાત મેઇર્સ્ક 
(વલત9 કંપની પુના શાખામાં અકાઉટિંગ & 
ફાઇનાન્સ એનાલિસ્ટ અસોસિવેટ તરીકે 
કાર્યરત છે. 
ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી ચિ. જય 
અને તેમના માતા- પિતાને વિશેષ ગૌરવવંતી 
સિદ્ધિમેળવવા બદલ અભિનંદન સાથે ઉજવળ 
ભવિષ્યની શુભકામનાઓ પાઠવે છે 
યુવાસંઘ એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
તેમની વિશેષ કારકિર્દીને બિરદાવે છે. 


ઓલિમ્પિક એ વિશ્વનો ના સૌથી 
મોટી રમતોત્સવ છે જેમાં ભારત અને 
વિદેશના 10 હજારથી વધુ એથ્લેટ ભાગ 
લેવા આવે છે. ભારતની વાત કરીએ તો. 
ઓલિમ્પિક મેડલ જીત્યા બાદ ખેલાડીઓને 
ઘણા પૈસા મળ્યા છે અને કેટલાકને સરકારી 
નોકરી પણ મળી છે. પરંતુ એક દેશ એવો. 
પણ છે જેણે મેડલ જીત્યા બાદ પોતાના 
ખેલાડીને પાંચ ગાયો ભેટમાં આપી હતી. તે 
બીજું કોઈ નહીં પણ ઇન્ડોનેશિયાન 
બેડમિન્ટન ખેલાડી અપ્રિયાની રાહુ છે, જેણે 
2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિકની મહિલા ડબલ્સ 
સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. 

અપ્રિયાની રાહુએ ગ્રેસિયા પોલ 
સાથે મળીને 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિક્ન 
મહિલા ડબલ્સ બેડમિન્ટન સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ 
મેડલ જીત્યો હતો. ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં 
ઇન્ડોનેશિયા માટે સુવર્ણ ચંદ્રક જીતનાર 
એપ્રિયાની અને ગ્રેસિયા એકમાત્ર જોડી 
હોવાથી, ઇન્ડોનેશિયાની સરકારે તેમને 
તેમના દેશના ચલણમાં 05 અબજ રૂપિયાર્ન 
ભેટ આપી હતી પણ રાહયુને પણ અલગ 


છે.યુવાસંઘ એજયુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ 
મિશન તેમની વિશેષ કારકિર્દી ને બિરદાવે છે. 


સંઘના કાર્યો માં સારતીને સમર્પિત 


સરહદ પર જવાન જેમ લડે જંગ, 
હદમાં રહી દેશ માટે જંગ લડે આ સંઘ. 
ના કોઈ વેતન, ના કોઈ ભથ્થું, 
ના કોઈ ભવિષ્યની પુંજી, 
સમસ્ત ભારત રાષ્ટ્ર ૫૨ 
"ભારત માતા કી જય"થી 
સંઘ રહ્યું છે ગુંજી. 
હિન્દુસ્તાનને ભારત રાષ્ટ્રમાં 
પરિવર્તિત કરતું આ સંઘ, 
ભારતનું "અખંડ ભારત"તરફ પ્રયાણ બન્યું પ્રચંડ. 
ના કોઈ અસ્ર ના કોઈ શસ્ર 
મૌન જેનાં બોલે કાર્યો, 
આફત હોય કુદરતી, કે માનવ નિર્મિત, 
સંધે ભારત ભૂમિનો ભાર ઉતાર્યો. 
ના ધર્મ ના ધર્મવાદ, ના જાતિ ના જાતિવાદ, 
સંઘ લડે કાયમ આતંક અને આતંકવાદ. 
નહિ કોઈ 
પક્ષહિત,વ્યક્તિહહિત,સંઘહિત, 
સંઘ અડીખમ લડતું રાષ્ટ્ર હિત. 
ગગન પાદ પખાડતી ભગવા 
ધ્વજની સૂવર્ણ પતાકા, 
રાષ્ટ્ર હિતે સંધ જાણે સાવજ, 
ગર્જના કરી કાયમ કરતું ભડાકા. 
પડદા પાછળનું ભારતને સ્વાતંત્ર્ય 
બક્ષતું એક અણમોલ "સંધ " રત્ન 
જેની વિશાળ ચાદર હેઠળ 
સમસ્ત દેશ સુખ ચેન ની નીંદરમાં મગ્ન. 
"તન સમર્પિત મન સમર્પિત ઓર 
યહ જીવન સમર્પિત"નાં સંધ 


સ્વરથી જાણે માં ભારતી પણ ગાતી હોય ”સંધ"તારા 


કાર્યો ને આ 'માં ભારતી સમર્પિત'.... 


ભેટ મળી હતી. ગાય ભેટમાં આપી હતી 
અપ્રિયાની રાહુ સુલાવેસી ઠ્વીપથી આવે છે જે 
ઇન્ડોનેશિયાનો એક ભાગ છે. સુલાવેસીના 
પ્રતિનિધિઓએ રાહયુને 05 ગાય અને એક 
ઘર ભેટ આપવાનું વચન આપ્યું હતું. આ 
ઉપરાંત તેને અને ગ્રેસિયા પોલીને મીટબોલ 
રેસ્ટોરન્ટપણ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી. 
અન્ય દેશોમાં વિવિધ પ્રકારની ભેટો 
આપવામાં આવી છે, પરંતુ એક સાથે આટલી 
સંપત્તિ મેળવવી એ કોઈપણ રમતવીર માટે 
સ્વપ્ન સાકાર થવા સમાન છે. ઉલ્લેખનીય છે 
કે એક મુસ્લિમ દેશ ભેટમાં ગાય આપે એ. 
ખરેખર આપણે પણ ભારતમાં આવા 
પ્રકારના ભેટ સોગાતો આપવા માટે 
વિચારવા કરવા યોગ્ય છે... 


4611 817દ11/લ |૯॥ [(વપદ્ર ગિદાંતવ્ા' 51] 
“/€ : 03780100004484, 1-૭૦ ૦૦૧૦ : 8/1ર8010281(ર012/ (દદ -૬118ર 1૭ 2£ર૦) 
૩3/1૫ ૦0- 8/[ર૦& : 1પ [ર૦2 & 
આઇ એફ સી કોડ માં પાંચ મોં અક્ષર શુન્ય (જીરો) છે અંગ્રેજી નો "ઓ" નથી જે ની નોંધ લેવા વિનંતી. 


શ્રી સમાજ ની સુચના મુજબ સનાતન ધર્મ પત્રિકા નો આર્થિક વ્યવહાર આપેલ બેંક એકાઉન્ટ નંબર પર, જ્યાં |. 


સુધી બીજી સુચના ન મળે ત્યાં સુધી કરવા વિનંતી. 


અવસાન નોંધ 


સ્વ. ગોમતીબેન ખીમજીભાઈ ભીમાણી 
ઉંમરઃ 88 વર્ષ કચ્છમાં : દેવપર(યક્ષ) હાલે : રાયપુર 


સ્વઃ અરજણભાઈ દેવશીભાઈ ડાયાણી 
ઉમર વર્ષઃ 86 કચ્છમાં : ધાવડા મોટા હાલે : કલકત્તા 
સ્વઃ ભાણજીભાઈ હિરજીભાઈ છાભૈયા 
ઉમર વર્ષઃ 94 કચ્છમાં : દેવીસર હાલે : જબલપુર 
સ્વ.બાબુલાલ પ્રેમજીભાઈ માકાણી 


ઉમર તર્ષ: ૯5 કચ્છમાં બિદડા, 


ડવી,. યાતિ 


જોઈએ એમ જણાવે. 


શ્રી દક્ષિણ ભારત કચ્છ ક 


પાર્ટ 


આપી તે બદલ અભારજ્ક્ત કરેલ અને 
કેન્દ્રીય યુવા કોન્લેવમાં ખૂબ સારી સંખ્યામાં 
સંખ્યામાં યુવાઓ ભાગ લેશે અને નખત્રાણા માં 
સેન્ટ્રલ 6૦ માં પણ વધારે સભ્યો હાજરી 
આપીશું એમ સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ પ્રવકતા મહેશ. 
પોકારને બાંહેધરી આપેલ. જેમને સેન્ટ્રલ યુવા 
લોગો પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લીધેલ તેમને પણ 
અભિનંદન વ્યક્ત કરેલ. 

સહુ મંડળોમાં સારા પ્રોગ્રામ કરશો. 
અને યુવાઓનો જોશ વધારશો એમ કહી 
પોતાના શબ્દોને વિરામ આપેલ. 

સભાના આખરીમાં રીજીયનના 
પી.આર.ઓ ભરત પાચાણી દ્વારા આભાર 
દર્શન કરવામાં આવેલ સમગ્ર સભાનું સંચાલન 
ચીફ સેકેટરી જગદીશ દીવાણીએ પાર પાડેલ. 


દાતના સમાજ 


શ્રી અ,ભા,ક,ક,પા. યુ ઘાસંઘ 


સિંગોટામાં યુવાઓનાં સ્વાગત માટે ઉત્સાહી કન્યાઓ દ્વારા ખૂબજ સરાહનીય તાલ મેલ સાથે. 


સ્વાગત નૃત્ય દ્રારા આગમન કાજે પુલકિત ભાવ પ્રગટ કરવામાં આવ્યા.. 


શ્રીકઠલાલ સમાજમાં તવીત કર્ણધારોતી વરણી 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન દર 


સમાજ કઠલાલ મધ્યે ગત રોજ તારીખ 4-8- 
2024 ને રવિવાર સમાજના પ્રમુખશ્રી 
પરસોતમભાઈ પોકાર ના અધ્યક્ષ સ્થાને 


સમાજની જનરલ મિટીંગ મળેલ જેમાં વર્ષ 21 ( 


થી 24 ના સમાજની કારોબારી સમય મર્યાદા 
પૂર્ણ થતા વર્ષ 24 થી 27 ત્રણ વર્ષ માટે નવી. 
કારોબારીની રચના કરવામાં આવેલ જે નીચે. 
મુજબ છે. 


પ્રમુખશ્રી-પરસોતમભાઈ પોકાર 
ઉપપ્રમુખ- માવજીભાઈ વાસાણી 
ઉપપ્રમુખ- દામોદરભાઈ ભાવાણી 
મહામંત્રી-ખેતાલાલ રવાણી 
સહમંત્રી-મોહનભાઈ નાકરાણી 
ખજાનચી- નાનજીભાઈ પોકાર 


રાજારામભાઈ પોકાર- બળવંતભાઈ રંગાણી 
તુલસીભાઈ નાકરાણી -રાજેશભાઈ ચૌધરી 
મણીભાઈ રામાણી -કિશોરભાઈ વાલાણી 
નવીનભાઈ સાંખલા -મનુભાઈ છાભૈયા 
કાંતિભાઈ ચૌહાણ -વિનોદભાઈ પજવાણી 
ગીરીશભાઈ રંગાણી -બીપીનભાઈ ચૌધરી. 


પામી 


શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા યુવાસંઘ-નર્મદા કાઉન્સિલ. 
સરદાર પટેલ રીજીયન આયોજિત-સાત વચન - 
રિસ્તો કા અતુટ બંધન 

જીવન સાથી સાથે દાંપત્યજીવન 
સુખમય પ્રેમપુર્ણ આનંદિત બની રહે, 
જીવનસાથી વચ્ચે અરસ-પરસ પ્રેમ અને 


આવ્યું હતું. રાતના સેશનમાં દરેક યુગલોએ. 
પોતાના અલગ જ અંદાજમાં સ્વપરિચય 
આપ્યો હતો. આ ત્રણ દિવસમાં શ્રીનાથજીના 
ધામમાં અવિસ્મરણીય યાદો અને જીવનને એક 
નવા જ અંદાજમાં જીવવાનો બોધ દરેક લોકોને 
મળ્યો હતો. સાથીને દોસ્ત બનાવી, 


સમજણ વધે, લગ્નજીવનનો ભરપૂર આનંદ 
જીવનભર માણી શકાય તેવા ઉમદાભાવ સાથે 
સરદાર પટેલ રીજીયન દ્વારા ચેરમેન વિડ્ઠલ 
ભાવાણી ના નેતૃત્વમાં સાત વચન - રિસ્તો કા 
અતુટ બંધન (5ટઢ5૦4 2) કાર્યક્રમ તા. ૦૨-૦૩- 
૦૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ ના રોજ "ધ મારૂતિ નંદન 


ગ્રાન્ડ રિસોર્ટ, નાથદ્વારા (શ્રીનાથજી) 
રાજસ્થાન" ખાતે આયોજિત કરવામાં આવેલ. 
તંચન [ગ્યો કા અતુટ બદન 


એકબીજાને ભેટીને, એકબીજાની આંખોમાં 
ખોવાઈને, એકબીજાની માફી માંગીને, સૌ કોઈ 
હૃદયથી આનંદિત અને હળવાફુલ જણાતા 
હતા. જીવનમાં ના માણ્યો હોય એવો અવસર 


55૦ 2) કાર્યક્રમમાં સરદાર પટેલ રીજીયન 
37 યુગલ , ઉત્તર ગુજરાત રીજીયન 01 યુગલ, 
દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન 02 યુગલ, મુંબઈ 
રીજીયન 01 યુગલ કુલ મળીને 41 કપલ 
પ્રતિભાગી થયા હતા. 

સાત વચન રિસ્તો કા અતુટ બંધન 


માણ્યો, ના ભૂલી શકાય તેવા દોસ્ત મળ્યા, 
જીવનસાથીને નિકટતાથી સમજવાનો અવસર 
મળ્યો, જીવનના ખાટા મીઠા પ્રસંગોને મુક્ત મને 
જાહેરમાં કહેવાનો અવસર મળ્યો, નિર્દોષ અને 
નિસ્વાર્થ ભાવે એકબીજા સાથે સંબંધ બાંધવાનો 
અવસર મળ્યો. સાચા માતા પિતા કેવી રીતે 


5૯૭૦ 2) કાર્યક્રમમાં સરદાર પટેલ 
રીજીયનના ચેરમેન વિદ્ઠદ ભાવાણી, વડોદરા 
વિભાગ પ્રભારી સુરેશ રંગાણી, સંતરામ 
વિભાગ પ્રભારી અમરત પોકાર, મહામંત્રી 
બિજોય ભાવાણી, રીજીયન ટ્રેઝરર મહેશ 


બનાય? સાચા પુત્ર કેવી રીતે બનાય? સાચી 
પુત્રવધુ કેવી રીતે બનાય? પારિવારિક 
વાતાવરણ આનંદિત કેવી રીતે બનાવાય? જેવા 
પ્રશ્નોના સુખદ સમાધાન મેળવ્યા હતા. 

તે સિવાય ભવ્ય - અતિભવ્ય રૂમોમાં 


ભોજાણી, સેન્ટ્રલ ૪૩૯કાઉન્સિલ કો-ઓર્ડીનેટર  - 


શૈલેષ સાંખલા, સંતરામ વિભાગ સેક્રેટરી ધવલ 
લીંબાણી, સહ-ખજાનચી મનોજ પોકાર, 
રીજીયન બિઝનેસ સેલ કન્વીનર ભાવેશ 
ભાવાણી, રીજીયન મેટ્રીમોનીઅલ કન્વીનર 
ભરત કાલરીયા, મ. ગુ. ઝોન મહિલાસંઘ ના 
સંતરામ વિભાગના મહામંત્રી પન્નાબેન રૂડાણી 
તેમજ વડોદરા વિભાગ એજયુકેશન કન્વીનર 
નીશીત નાયાણી, વડોદરા વિભાગ 
મેટ્રીમોનીઅલ કન્વીનર જીતેન્દ્ર કાલરીયા તેમજ 
વર્તમાન કાર્યકર્તા મિત્રોએ પ્રતિભાગી બની 
પોગ્રામને સફળતા પ્રદાન કરાવેલ. 

તા. 01/08/2024 ગુરુવારને રોજ 
રાત્રીના 10:00 કલાકે બંને (222 /૯) બસો. 
વડોદરા તેમજ પેટલાદ થી કપલો ને નિર્ધારિત 
પીકઅપ પોઇન્ટ (વડોદરા, પેટલાદ, સાવલી, 
ડાકોર, કઠલાલ) થી લઇને કપડવંજ 
સમાજવાડી ખાતે પહોંચી... જ્યાં કપડવંજ 
યુવક મંડળ દ્વારા સૌનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. 
ત્યાર બાદ કપડવંજ યુવક મંડળ દ્વારા ચા- 
નાસ્તાની સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી 
જેનો સૌએ આનંદ માણ્યો...નાસ્તાની સુંદર 
મજા માણ્યા બાદ આ કાર્યક્રમ માં જોડાનારા 
કપડવંજ ના કપલો ને લઇને બંને બસોએ 
નાથદ્વારા તરફ પ્રયાણ કર્યું. 

નાથદ્વારા પૂર્વે 'હોટેલ જય રઘુનંદન* 
માં સૌએ સવારના ચા-નાસ્તાની મોજ માણી. 
નાસ્તો કર્યા બાદ બંને બસોએ રિસોર્ટ તરફ 
પ્રયાણ કર્યું હતું. સવારે 10:00 વાગ્યે નાથદ્વારા 
રિસોર્ટ મુકામે નિર્ધારીત સમવે પહોચ્યા 
હતા.રિસોર્ટ સ્ટાફ દ્વારા દરેકનું ભવ્ય સ્વાગત 
કરવામાં આવ્યું ત્યાર બાદ પ્રથમ ગ્રુપ ફોટો 
તેમજ કપલ ફોટો સેશન કરવામાં આવેલ અને 
લંચ બાદ દરેક કપલનું વેલકમ કીટ આપી 
સનાતની સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ 
રીજીયન સેક્રેટરી બિજોય ભાવાણી દ્વારા જય 
લક્ષ્મીનારાયણ - જય સરદારના નારા સાથે 
સ્થાનગ્રહણ કરાવી પ્રથમ સેશનની શરૂઆત 
કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મહાનુભાવોને 
આદદરપુર્વક મંચસ્થ બોલાવ્યા અને વરદહસ્તે 
દીપ પ્રાગટય સાથે લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની 
આરતી કરાવી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મુકવામાં 
આવ્યો હતો. વડોદરા વિભાગના પ્રભારી સુરેશ 
રંગાણી દ્વારા દરેકનું શબ્દો રૂપી પુષ્પોથી 
સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ 
પોગ્રામના પ્રથમ સેશન માટે સેક્રેટરી બિજોય 
ભાવાણી દ્વારા સેન્ટ્રલ યુવા ઉત્કર્ષ કન્વીનર 
તેમજ સાત વચન ડલ્ઢડ૦ળ 2 ના મોટીવેશનલ 
સ્પીકર અને આપણા સૌના લાડલા એવા નટવર 
સામાણીને સહુ કપલના તાળીઓના નાદ સાથે 
આમંત્રીત કરેલ. 

નટવરભાઈ સામાણી એ ત્રણ દિવસના 
કાર્યક્રમની રૂપરેખા તેમજ સાત વચન ની 
પ્રસ્‍તાવના રજૂ કરેલ અને તેમની આગવી 
છૂટામાં સહુ કપલોને લગ્ન જીવનની સુમધુર 
લાક્ષણિક વાતોથી ભાવવિભોર કરેલ. 

ત્યારબાદ મોટિવેશનલ સ્પીકર મૌલિક 
સોની દ્વારા સેશન લેવામાં આવ્યું હતું. બન્ને 
મોટીવેશનલ સ્પીકર દ્વારા સમયાંતરે 
જીદગીભરની યાદગીરી રૂપી ભાથું પીરસવામાં 


રહેવાનો આંનદ, સ્વિમિંગ પુલમાં ન્હાવાનો 
આનંદ, મોર્નિંગ વોકનો આનંદ, સવારના 
પહોરમાં બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને ચા-કોફી 
પીવાનો આંનદ, કુદરતી સૌંદર્ય ને માણવાનો 
આંનદ, નવા દોસ્તો બનાવવાનો આંનદ, એક જ 
થાળીમાં સ્વાદિષ્ટ ભોજન લઈ એકબીજાને 
જમાડવાનો આંનદ જેવા અનેક અવસરો મળ્યા. 
ત્રણ દિવસની દિવ્ય અનુભૂતિ ને કોઇ શબ્દો. 
વર્ણાવી શકાય તેમ નથી, આ દિવ્ય અનુભુતિ ની 
અનુભુતિ કરવા માટે સાત વચન રિસ્તો કા 
અતુટ બંધન પોગ્રામ માં પ્રતિભાગી થવું પડે 
તોજ સમજાય... 

અંતિમ દિવસે એંડીંગ સેરેમની માં 
સરદાર પટેલ રીજીયન ના સંભારણા રૂપે દરેક 
યુગલોને ગ્રુપ ફોટોની ફોટોફ્રેમ રૂપી સ્મૃતિ ભેટ 
આપીને સન્માનીત કરવામાં આવ્યા, તેમજ 
મોટીવેશનલ સ્પીકર મોલીકભાઈ સોની, 
નટવરભાઈ સામાણી તથા હોટેલ મેનેજમેન્ટ 
સ્ટાફ , ફોટોગ્રાફર પ્રિયાંક પોકાર નું સન્માન 
કરવામાં આવેલ અને પોગ્રામને ફિડબેંકમાં 
કપલો દ્વારા ફાઇવ સ્ટાર પ્લસ રેટિંગ આપી 
જણાવેલ કે આ પ્રોગ્રામ સમયાંતર યોજાવો જ 
જોઈએ. 

ત્રણ દિવસના સેશનમાં સુંદર અને 
નિખાલસ પર્ફોર્મસના આધારે મોટીવેશનલ 
સ્પીકરશ્રીઓ દ્વારા બિન્દાસ કપલ - 01, બેસ્ટ 
કપલ ઇન્ટ્રોડકશન - 01, આઉ ટસ્ટેન્ડિંગ કપલ - 
01 અને એક્સિલેન્ટ કપલ - 01 જેવા 04 
કેટેગરીમાં એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યા હતા. 
જેમાં (૧) બેસ્ટ બિન્દાસ કપલ - કવિતા મહેન્દ્ર 
ઉકાણી (જહાંગીરપુરા - સુરત), (૨) બેસ્ટ કપલ. 
ઇન્ટ્રોડકશન - કવિતા ભાવેશ ભાવાણી 
ઉઠલાલ), (૩) આઉટસ્ટેન્ડિંગ કપલ - હેમલ 
ભારત કાલરીયા (ન્યુ 00 રોડ, વડોદરા) અને 
(૪) એક્સિલેન્ટ કપલ - વંદના દિલીપ સુરાણી 
(ેવાલિયા) ને એવોર્ડ આપવામાં આવેલ. સહુ 
કપલોને અભિનંદન. 

અંતમાં, સરદાર પટેલ રીજીયન 
ચેરમને વિઠ્ઠઠ ભાવાણી એ દરેક સભ્યોનો 
તેમજ નટવરભાઈ સામાણી અને મૌલિકભાઈ 
સોનીનો રીજીયન વતી આભાર પ્રગટ કર્યો હતો. 
અને જણાવેલ કે સાત વચન જેવા જીવન 
ઉપયોગી પ્રોગ્રામ આપણા દરેક રીજીયનોમાં 
થવા જોઈએ. 

કાર્યક્રમમાં હાજર સભ્યોએ પણ 
રીજીયનની સુંદર કામગીરીને વખાણી હતી. 
સમગ્ર પ્રોગ્રામનું સંચાલન સેક્રેટરી બિજોય. 
ભાવાણી તેમજ માહી બિજોય ભાવાણી એ 
કરેલ. 

એન્ડિંગ સેરેમની બાદ સૌ 
શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા નિકળ્યા... દર્શન બાદ 
હોટેલ પરત આવી સૌએ સાથે મળી ડિનર નો 
આનંદ લીધેલ અને 10:00 વાગ્યે બંને બસો 
ઘર તરફ પરત ફરી હતી અને સૌ કોઈ હૃદયમાં 
ખુશી લઇને પોતાને ઘરે પહોંચ્યા હતા. 

“સાત વચન - રિસ્તો કા અતુટ બંધન” 


| 115: 112.21 
_ ક3ઉપક૬]તત્છા 


 #“1106હ્યાં (3/1, [_પ1બા, ગિં11૯૦૦) 


પે 
0.0; 
1 2016601: 1૫401 115100૫ 


€€0110006લ1015 [1 [401૯ 


 //01001 506૦ંવં 10૫/ડ ઉપાંવ૦ 
 ડીપા[015૦ ઊં॥ (૦ [/૦11€13 


₹બ 1/૦૦ 1110.. 


૦ ૩ા4&ર/1 10ઇરડ 4૫0 1ર//ર1૩ 


૬ 91 9979324704 


॥/1"5. [ઊ1તાંલ્ડા॥ [પતાંત'તા]ા 


(જાલા 7૦૫૫૭ ડ૦્વઢા/ભારત ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ દ્રારા તમામ મહિલાઓ માટે અગામી જાન્યુઆરી મહિનામાં લેડીઝ હોવીડે 
પેડેજ, જે તેમને સ્વતંત્રતાને એક્સપ્કોર કરવા અને આનંદ માણવા માટે એક ખાસ ટૂર નું અયોજન કર્ર રહ્ય છીએ. 
થોડીકજ' જગ્યા બાકી છે. વેલ, તે પહેલાં ધોરણ મુજબ જલદી નામ લખી આપના સપનાઓને એક્સપ્લોર કરવ પ્રવેસ નિશ્ચિત 


કરો... 


«કુ માહિતી માટે સંપર્ક: મીનાક્ષી નાકરાણી (કોલ્હાપુર) 997932#70# 


ક: /%૩ ૯૦-૬-1૮૯૬: 
ડત તાતા 11110001 ૩૫1૪૦» 54૦. 186/1 87, [ગળ 1૫૦- 7,8,9, €॥પવપખ્લ 


ત. છપ/૧૫//0 - ॥૯/૧13૫4/11751૮/% 


ઉત્વાતા॥તાલા1 - ૩70201, ।હ11૦€11, ણાત લા - 10તાત. 
ઉઝા૯૦૩10018યાં તિઘાતંતાપાં - 110. 4-91 99791 5૬7883 


દઇ૩ન-૧૫૭૮)- ૦-૬-11૮૬: 


3. ૦પ્તદપ્રપ્રકા - 140 11.84૧00 


દારા ₹૪-૯૪૦૫૯૪)૦૩૩૪ | દરાર૬-૯૯૦૫૧-૪- ૫૩૫૪ | ઇર ૪. 


કલંડા3કાતછાંઝ્ઝાં રિઘતંઝાત: ૦૦79૩52૩૦2૦ 


દ. 111છણદર 2૪1- 110. 


ઉતઈ”લઝાર-1-૬:£ર /કક્હછ બઝારછુદ ર ૩૫૦૬૩ 
કદ/%છ ૯૦-1-1૮૬૬ 


જાળ! 


ધાત્૦% ક્તત. ૧૩૯૦/1 87 (ગત ક્ત. 6. કહાર, ૯૩૫ 204. 
છદકત્ઝદઝાપ્યાં રિયાતગપ - 80૦. --91 9૦7૦1 57584 


ડા 
ઉલતતાપંતાપ્લતત - 370 201 «પાતા? ૦પાંગતયદ - 1ઇતાય. 


ઇર ાપ્ાઇાદ 


પ્તપ્રકાતઝાાં - 10૦. 4- 91 98843 12266 
પંલાપ્તાતંગાનાં - 11૦0. 4-91 98413 889663 


4. પ144%૪//80/ - 4880પ103&% 20/40૬5૫ 


કવંડા1બાછા1સાં - (1૦. #-91 94826 9૬55૦૭ 


2. પ્૪૪0૬ળ/#છ/ - 1૬1-4140&%૫/ 


811૫૦૩1 0ાલટાં - 110. 4-91 78934 59459 3સલ્|૦૬10ાટાં - (10. #91 78428 05202 


801/.00/9 - ૦૦& : ॥લત્શણાઇનાં - (1૦. 4-91 70202 74705 


11.1૬. -૨રઇ1135 


પ્ત, ૦-₹-1૮૬: 
45, ૯૩બઝાતમ્તામ્ત ૯20૦૦૦૬, ૦ઘાતળાંધૂઝ્ય, 
કહા તમંઝાપ્લા તાં, 1૯41001, ૯૩2721 - 370 140. 
”કવુવાડાપછામ્યાં રઘતત્તા - 30૦. * 91 9૦254. 9૩૦4૭ 
છપ્રિત્કાંઝામતાં રપતંઝામા - 81૦. * 91 99784 49205 


નિ £11 દિ ૭૬ 


ક 


મત્ય - 370, 


